મિસ્ટર લિંકન - ગજબ ના 
પ્રિન્સિપાલ 


પેટ્રીસીયા 











મિસ્ટર લિંકન - ગજબ ના 
પ્રિન્સિપાલ 


પેટ્રીસીયા 





મિસ્ટર લિંકન પૂરી દુનિયા માં સૌથી સારા પ્રિન્સિપાલ હતા, કમ-સે-કમ એના 
છાત્ર એવું વિચારતા હતા. એ સૌથી સારા કપડાં પહેરતા હતા, એનું સૌથી 
સરસ સ્મિત હતું અને એ શાનદાર કામ કરતા હતા. એ દરેક વસંત ત્રકતુ માં દ ! ના 
મિસિસ વેસ્ટ ના કિન્ડરગાર્ટન ક્લાસ સાથે ચ્હા પાર્ટી કરતા હતા. એ મિસ્ટર તં 
બ્લિસ ના છઠ્ઠી ક્લાસ ના બાળકો ને નિસર્ગમાં ફરવા લઈ જતા હતા. એ ર 
ક્યારેક-ક્યારેક રાતે સ્કૂલ ની પાછળ ના તળાવ ની બાજુ માં એનું ટેલિસ્કોપ 
લગાડતા હતા અને બાળકો અને એના પરિવારો ને તારામંડળ નો આનંદ 
લેવા આમંત્રિત કરતા હતા. 










અને શિયાળામાં, એ ક્રિસ્મસ ના નાટકમાં સાન્ટાક્લોસ બનત। હતા, અને એ 
બાકી ધર્મો ના તહેવારો માં પણ ભાગ લેતા હતા. 


મિસ્ટર લિંકન બિલકુલ સાદા અને ધીરગંભીર હતા! 












યુજીન એસ્ટરહાઉસ ને છોડી ને બાકી બધા આવુંજ વિચારતા હતા. યુજીન ને 
બધા "મતલબી" ના નામ થી બોલાવતા હતા. યુજીન બધા શિક્ષકો ને હેરાન 
કરતો હતો અને ખેલ ના મેદાન માં બધા બાળકો સાથે મારપીટ કરતો હતો. એ 
બિલકુલ એડ સ્કૂલ છાત્ર જેવો ન હતો. એણે મિસિસ ડંકલ ને અંગ્રેજી કક્ષા માં 
લગભગ પાગલ કરી દીધા હતા. કલા ની શિક્ષિકા મિસ ચૂએને ક્લાસમાં થી 
હટાવવા ચાહતી હતી. યુજીન બહુ બધ્માશ હતો. એ હંમેશા ગુસ્સા માં રહેતો 
હતો, બાળકો ને ગાળ આપતો હતો અને મોકો મળતા એમને મારતો હતો. 


"યુજીન વાસ્તવ માં એક બૂરો છોકરો નથી," મિસ્ટર લિંકન કહેતા હતા. "એ 
પોતાના થી પરેશાન છે." 


પણ આખી સ્કૂલ માં લગભગ બધા માટે, યુજીન એક મોટી પરેશાની બની ચુક્યો 


હતો. એ એક દાદી શ 
ણ! 9 











પછી એક દિવસ એણે પહેલી કક્ષા ની એક બાલિકા પર ગુસ્સો કર્યો, "તું શું 
જોઈ રહી છે, બદમાશ?" યુજીને બૂમ પાડી. પછી એણે એ બાળકી ને નીચે 
પછાડી અને એની બેગ છીનવી લીધી. 


"હું મિસ્ટર લિંકન ને તારી ફરિયાદ કરીશ," બાળકી એ કહ્યું. 


"જા, શોખ થી જા. હું મિસ્ટર લિંકન થી બિલકુલ ડરતો નથી." પછી એ ચૂપ 
થઈ ગયો, કારણકે મિસ્ટર લિંકન ત્યાં જ ઉભા હતા. ત્યાં ઘંટ વાગ્યો અને 
યુજીન ભાગી ગયો. 


હવે મિસ્ટર લિંકન, યુજીન વિષે વધારે ગંભીરતા થી વિચારવા લાગ્યા -એ 
યુજીન ના મન સુધી કેવી રીતે પહોંચે? 


























એક ધ્િવિસ મિસ્ટર લિંકન પાંચમા વર્ગ ને નવા એટ્ટીઅમ માં એક વૃક્ષ 
લગાવવામાં મધદ કરી રહ્યા હતા. એણે જોયું કે યુજીન વૃક્ષ ની એક શાખા 
ને નિહારી રહ્યો હતો. એ ડાળ પર એક ચમકદાર લાલ કાર્ડિનલ પક્ષી બેઠું 
હતું. મિસ્ટર લિંકને યુજીન ને એટ્રીઅમ ની બારી માં ઉભી ને વૃક્ષો પરના 
પક્ષીઓ ને નિહારતા બીજી બે વાર જોયો. 


મિસ્ટર લિંકને અચરજ કર્યું. શું એ સંભવ હતું...? 














થોડા ધ્વિસો પછી મિંસ્ટર લિંકને યુજીન ને એની ઓફિસ માં બોલાવ્યો. યુજીન એક 
પ્પુરસી માં બેસી ગયો. મિસ્ટર લિંકને એના ટેબલ નું ખાનું પોલી ને એમાંથી એક 
સુંદર પુસ્તક કાઢ્યું -એ ચમડદાર, રંગીન પુસ્તક, પક્ષીઓ વિષે હતું! એણે એક પાના 
તરફ ઈશારો કર્યો. "આ નાના પક્ષી મારા ઘર પાસે એક વૃક્ષ પર ઘણા બધા છે, પણ 
મને એના નામ ખબર નથી." 


યુજીન એની ખુરસી પરથી ઉઠયો અને મિસ્ટર લિંકન ની નજીક ગયો. "એ રેડ-કેપ 
નટહેચર છે. વર્ષ ના આ સમયે એ ઘણીવાર દેખાતા નથી." 


"એવું લાગે છે તું પક્ષીઓ વિષે ઘણું જાણે છે!" મિસ્ટર લિંકને સ્નેહભર્યા સ્મિત સાથે 


કહ્યું. 

"હા, હું જાણું છું કારણકે હું ઘણા સમય સુધી મારા દાદાજી ના ફાર્મ પર રહ્યો હતો, 
અને ત્યાં ઘણા બધા પક્ષીઓ હતા - મરઘાં, થ્થેશર, ઘાસ ના પક્ષી. અમે ત્યાં કબૂતર 
પણ પાળ્યા હતા." 


"તારા દાદાજી બહુ રોચક વ્યક્તિ લાગે છે," મિસ્ટર લિંકને કહ્યું. પણ પછી યુજીન, 
મિસ્ટર લિંકન ના રૂમ માં થી બહાર નીકળી ગયો. 













એક અઠવાડિયા પછી જયારે યુજીન એક ધ્વિસ એટ્રીઅમ 
પાસેથી નીકળ્યો તો મિસ્ટર લિંકન ને જોયા. એ ઉદાસ લાગતા 
હતા. 


"શું તું મારી મધ્દ કરીશ?" મિસ્ટર લિંકને પૂછ્યું. 
પડા!" 


"પેલું એટ્રીઅમ પક્ષીઓ થી ભરેલું હોવું જોઈયે. પણ અહીં હમણાં 
થા પક્ષીઓ આવતા જ નથી." પ્રિન્સીપાલે ખાલી એટ્રીઅમ ને 
જોયું. 


"એટ્રીઅમ માં અનુચિત રોપા છે જે પક્ષીઓ ને આકર્ષિત નહીં 
કરે. હમણાં ત્યાં એમને માટે ઉચિંત ભોજન નથી." પછી યુજીન 
દૂર જવા લાગ્યો. 


"શું તારા દાદાજી એ તને આ બધું શીખવાડ્યું?" 
યુજીને પાછા કરીને મિસ્ટર લિંકન ને પહેલી વાર જોયા. 
"કદાચ." 


"શું તું એટ્રીઅમ માં પક્ષીઓ ને આકર્ષિત કરવામાં અમારી મદદ 
કરી શકે છે, યુજીન?" પછી મિસ્ટર લિંકને યુજીન ને પક્ષીઓવાળું 
પુસ્તક સોંપી દોધું. "જો, કદાચ આ પુસ્તક તારી કોઈ મદદ ડરે." 


યુજીન પહેલા તો સ્તબ્ધ થઈ ગયો. પછી એણે પક્ષીઓ નું એ 
સુંદર પુસ્તક હાથ માં લીધું, અને હોલ માં દોડી ગયો. 

























જેમ-જેમ ધ્વસો વીત્યા, એ પુસ્તકે ક્યારેય યુજીન નો સાથ 
ન છોડયો. અંગ્રેજી ના શિક્ષકે યુજીન ને કક્ષા માં એ પુસ્તક 
વાંચવાની રજા આપી. "હું એને વાંચતો જોઈને બહુ ખુશ 
થઈ," મિસિસ ડકલે કહ્યું. અને જયારે એ પેલા પુસ્તક ને 
વાંચી રહ્યો ન હતો ત્યારે એ હંમેશા એટ્ટીઅમ માં રહેતો! 
યુજીન અને મિસ્ટર લિંકને પક્ષીઓ ને આકર્ષિત કરવા 
માટે રોપા અને નાના ઝાડવા અને એમને ખવડાવવા માટે 
અનાજ અને ઉપયુક્ત બીજો ની સૂચિ બનાવી હતી. 


એમણે પક્ષીઓ ના ચણ રાખવા માટે ત્રણ ડીડર પણ 


બનાવ્યા હતા. 
' 
૪ 
જ. 


મૂ છ રૂ 
હં પ. 


મ 
સૂતો 
“માદ 


ધ 











એ પછી એટ્ટીઅમ માં ધીરે-ધીરેપક્ષીઓ આવવા લાગ્યા! 
નટહેચ, બ્લુબડ, અને ઘણા રંગોવાળી ફહિન્ચ. એટલા અલગ- 
અલગ પ્રકાર ના પક્ષીઓ આવવા લાગ્યા કે સમગ્ર સ્કૂલ ના 
બાળકો સમય-સમય પર પક્ષીઓ ને નિહારવા અને એમની 
અજાયબીઓ જોવા ત્યાં ઉભા રહેતા હતા. 


હવે ઘણા દિવસો થી યુજીન સાચેજ ખુશ લાગી રહ્યો હતો. એ હવે 
બીજા બાળકો ને ચૌઢવતો પણ ન હતો. 


પછી એક ધ્વિસ મિસ ચૂ, મિસ્ટર લિંકન ની ઓફિસ માં આવી. "એટ્ટીઅમ 
માં બે બતક એમના માળામાં છે!" 


મિસ્ટર લિંકન હોલ માં પહોંચ્યા, અને એણે એક નર અને એક માદા બતક 
ને ત્યાં જોયા. એનો માળો એટ્રીઅમ ના દક્ષિણ-પૂર્વી ખૂણા પાસે હતો. 
મિસ્ટર લિંકને યુજીન ને એટ્રીઅમ ની બીજી બાજુ જોયો, અને એને 
શાબાશી નો થમ્સ-અપ આપ્યો. 


"હું આશા કરું છું કે બતકો ની એ જોડી ઇંડા મુકશે," યુજીને એક દિવસ 
કહ્યું. થોડા ધ્વિસો પછી મિસ્ટર લિંકને માળા માં પાંચ ઈંડા જોયા. "બસ ી 
એક સમસ્યા છે. બતકો ને પાણી ની પાસે રહેવું જરૂરી છે. એને બહાર |? 5... 
તળાવ માં જવું પડશે. કારણકે એના બચ્ચા એના માતા-પિતા ની જેમ 

ઉડો ને બહાર નહીં જઈ શકે." 


"મને આશા છે યુજીન કે તું વિચારી ને એનો કોઈ ઉકેલ જરૂર શોધુ રા," 
મિસ્ટર લિંકને કહ્યું. અને પછી એણે યુજીન ન। ખભે હાથ મુક્યો. ર 


ણ. થી ક દ 
હવે યુજીન કોઈ મતલબી છોકરો રહ્યો ન હતો. પે ટ... 

















દિ 
ક 
છ 


ત્રણ ધ્વિસપછી હોલ માં હંગામો મચી ગયો હતો. મિસિસ બે લ્ડિંગ યુજીન સાથે 
મિસ્ટર લિંકન ના કાયાલય માં પહોંચી. 


મિસ્ટર લિંકને યુજીન ને અવિશ્વાસ સાથે જોયો. "શું થયું," એણે પૂછ્યું. 
"હું ઈચ્છું છું કે યુજીનજ તમને પૂરી વાત બતાવે," મિસિસ બે વ્ડિંગે કઘ્યું. 
પણ યુજીને એવું કંઈ ન કર્યું. એ દ્વેષપૂર્ણ અને ઉછત લાગી રહ્યો હતો. 


"લંચ ની હરોળ માં પરેશાની શરુ થઈ," મિસેસ બે વ્ડિંગે કહ્યું. "યુજીને મેક્સિકો 
થી આવેલા બે છાત્રો ને "ભૂરી ચામડી ના દેડકા" કહીને બોલાવ્યા." 





"હું આ મામલા ની તાપસ કરીશ," મિસ્ટર લિંકને ચુપચ।પ કહ્યું. 


મિસ્ટર લિંકન છોડરા ની પાસે બેસી ગયા. 
"યુજીન, મારી ત્વચા પણ ભૂરી છે," યુજીને મિસ્ટર લિંકન તરફ જોયું. 


"મને ખબર છે, યુજીન - કોઈ વ્યક્તિ જે પક્ષીઓ ને તારી જેમ પ્રેમ કરે છે, એ 
વ્યક્તિ ના દિલ માં ક્યારેય નફરત ન હોઈ શકે." 


પછી યુજીન રડવા લાગ્યો. "જયારે હું તમારી મદદ કરીને મોડે થી ઘરે પહોંચ્યો 
તો મારા પિતા એકદમ પાગલ થઈ ગયા." 


એણે ડુસકા ભરતા કહ્યું, ં કે તું હવે અમારા જેવો નથી રહ્યો." 





"અમારા જેવો," મિસ્ટર લિંકન બબડયા. 


એ યુજીન ને એટ્રીઅમ ની બારી સુધી લઈ ગયા. ત્યાં નું વાતાવરણ 
પક્ષીઓ ના કલરવ થી જીવિત હતું. "મને ચકલી, પ નટહેચ 
અને બતક દેખાય છે. શું એ બધા અલગ-અલગ પ્રકાર અને રંગ ના 
પક્ષીઓ, આ જગ્યા ને સુંદર બનાવતા નથી?" 


યુજીને હામી ભરતા એનું માથું હલાવ્યું. 


"ઠીક છે, ભગવાને જ એ બધાય ને બનાવ્યા છે! બધા પ્રકારના 
પક્ષીઓને! એણે આપણે બધા ને પણ અલગ-અલગ બનાવ્યા છે, 
યુજીન. સચ્ચાઈ એ છે, કે સ્કૂલ માં તારા જેવા બધા બાળકો - 
પોતાના તમામ મતભેદો અને અંતરો છતાં - મારા નાના પક્ષીઓ 
છો. હા, મારા નાના પક્ષી! અને તારા પિંતાજી એ જે કંઈ કહ્યું, 
એમાં શું સાચું છે કે શું ખોટું, ઓનો જવાબ પણ આમાં છે," મિસ્ટર 
લિંકને કહ્યું. 

















"મારા પિતાજી તમને ખરાબ નામો થી બોલાવે છે, મિસ્ટર લિંકન. 
ર પાસે સૌ કોઈ જે એમના થી અલગ છે એને માટે એક ગંદુ 
નામ છે." 


મિસ્ટર લિંકને લાંબા સમય સુધી વાત ન કરી. "યુજીન, ક્યારેક- 
ક્યારેક લોકો પોતાની સોચ માં કસાઈ જાય છે જેમ કે પેલા બતક 
એટ્રીઅમ માં ડસાઈ ગયા છે," મિસ્ટર લિંકને સમજી-વિચારી ને 


ક્યું. 
"પણ મારા દાદાજી એવા નહોતા." 


મિસ્ટર લિંકને છોકરા ના ખભા પર હાથ મુક્યો. "હું તારા દાદાજી 

ને મળવા ચાહું છું. પણ યુજીન, તારે મને એક વચન આપવું પડશે. 

ચાહે ધરમાં ખરાબ વસ્તુઓ થતી હોય, પણ અહીં સ્કૂલમાં તું 

મારા બધા નાના પક્ષીઓ સાથે ધ્યા અને સન્‍માન સાથે વ્યવહાર 
ર કરીશ. તું કોઈને પજવીશ નહીં અને ન તો કોઈને ભલું-બૂરું કડીશ! .. 
( 











કપા કરીને મને આ વચન આપ." 





.. 


“ય 





ત્રિ 
બ 8 
નનન શ 


દ 


- હ 
જ 
હા 


ને.વચન આપ્યું. 
ક. જ 








જેમ-જેમ ધ્વાસો વીતતા ગયા, બતક નર-માદા એટ્રીઅમ ની ર 
બહાર નીકળી સ્કૂલ ની પાછળ તળાવ પર જવા લાગ્યા. એ એના 


પ મ ી 
બચ્ચા ને હવે લાંબા સમય સુધી એકલા છોડી ને જતા હતા. હિપ 
યુજીન અને મિસ્ટર લિંકન જાણતા હતા કે હવે સમય આવી રહ્યો પડે 
હતો જયારે એમને બતકો ના બચ્ચા ને પણ એટ્ટરીઅમ ની બહાર 


કાઢી ને તળાવ સુધી લઈ જવા પડશે. એ માટે એમણે એક 
યોજના બનાવી. 


જયારે એ ધ્વિસ આવ્યો, તો બાળકો ને સૌ-સૌ ની કક્ષા માં રોકાવાનું 
કહેવામાં આવ્યું. પછી યુજીન અને મિસ્ટર લિંકને એટ્રીઅમ નો દરવાજો 
ખોલ્યો અને એની અંદર ગયા. એ બંનેએ બતક નર-માદા ની જેમ "ગિંગ 
... ગિંગ" અવાજ કરવાનો અભ્યાસ કરી રાખ્યો હતો. પછી એમણે 
બતકો ના બચ્ચા સાથે વાતચીત કરી, અને એને ઠોસલાવી ને પાછળ- 
પાછળ આવવા રાજી કર્યા. 





નર બતક, એટ્ટીઅમ ના દરવાજા સુધી ગયો અને એણે હોલમાં 
ડોકિયું કર્યું. હોલ ના છેડે નર બતક ને લૉન અને તળાવ બંને 
દેપ્પાતા હતા. 


"ગિંગ ... ગિંગ" યુજીને કહ્યું. 













માદા બતક પહેલા બહાર આવી, પછી એક-એક કરીને એના બચ્ચા 
એની પાછળ-પાછળ આવ્યા. યુજીન હોલ ની નીચે ચાલ્યો ગયો. એ 

'* એનેવારે-વારેબોલાવી રહ્યો હતો, અને બતક પરિવાર એની પાછળ- 
પાછળ આવી રહ્યો હતો. 


પછી એકાએક નર-માદા એ આગેવાની લીધી, અને બતકો ના 

બચ્ચાએ એની પાછળ-પાછળ દોટ કાઢી. બહાર ના દરવાજા પાસે, 

બચ્ચા એક પળ માટે રોકાયા, પછી નર-માદા બતક દ્વાર માં થી બહાર 

કુધા અને બચ્ચાઓ ને ફોસલાવીને બહાર આવવા મનાવ્યા પા 
૩ રી ક 


7 






મિસ્ટર લિંકન અને યુજીને બતકો ને ટેકરી પરથી નીચે દોટ 
મુક્તા જોયા. નર-માદા અને બચ્ચા એક સાથે તળાવમાં 
કૂદી પડયા. 


"હવે મને ખબર પડી કે બતક ના બચ્યા ને પાણી કેટલું પસંદ 
છે," મિસ્ટર લિંકને હસતા કહ્યું. એને વિશ્વાસ નહોતો થતો કે 
બતક ના બચ્ચા આટલું સરસ તરી શકશે. 








સ્કૂલ ના બાળકો ના માતા-પિતા ટેકરી ની ટોચે ભેગા થયા હતા - 
એમને દૂર થી જોવા માટે આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા. પછી 
યુજીન ને એમની પાછળથી એનું નામ કોઈ બોલાવતું હોય એવો 
અવાજ સંભળાયો. "યુજીન! બેટા, અહોં!" 


એ યુજીન ના દાદાજી હતા! યુજીન ટેકરી પર દોડી ગયો. મિસ્ટર 
લિંકન પણ ત્યાં ગયા. 


"આ મારા દાદાજી છે!" યુજીને કહ્યું. 
"મને ખબર છે," મિસ્ટર લિંકને કહ્યું. 





યુજીન એની તરફ ફર્યો. શું મિસ્ટર લિંકન ને આ ચમત્કાર, એટલે એના 
દાદાજી નું ત્યાં હોવા સાથે કંઈ લેવા-દેવા હતા? 


પછી દાદાજી એ મિંસ્ટર લિંકન સાથે દિલ થી હાથ મિલાવ્યા. 


"હું નિશ્ચિત રૂપે તમારી સાથે ફરી રહેવા ચાહીશ, દાદાજી," યુજીને કહ્યું. 
અને પછી યુજીન અને એના દાદાજી એક સાથે ટેકરી પર ચાલ્યા ગયા. 





દાદાજી એ એના હાથ છોકરા ના ખભે મુક્યા. "આપણે જોઈશું, બેટા. 
આપણે જરૂર જોઈશું," એમણે કહ્યું. 


પછી યુજીન અને મિસ્ટર લિંકન એક સાથે તળાવ ના કિનારે નીચે ઉતર્યા. યુજીન, 
મિસ્ટર લિંકન ને કંઈક કહેવા માંગતો હતો. 


"તેં પેલા બતકો ને બહાર નો રસ્તો બતાવ્યો, યુજીન," મિસ્ટર લિંકને કહ્યું. 


"પણ, તમે મને બહાર નીકળવાનો રસ્તો દેખાડયો, મિસ્ટર લિંકન." યુજીને સ્મિત 
કર્યું. પછી એ રોકાયો અને એણે એના પ્રિન્સિપાલ ની આંખો માં જોયું. "મિસ્ટર 


લિંકન, હું જરૂર કંઈક એવું કરીશ જેનાથી તમને મારા પર ગર્વ થશે. હું વચન 
આપું છું." 


સમાપ્ત 





